WikipediA 

Adygeyska 


Adygeyska (adygeyska: Aflbir3Ö33) er opinbert tungumál 
í lýðveldinu Adygeu í Rússlandi. Adygeyska er mjög 
svipuð abkasísku og öðrum kákasusmálum. Adygeyskt 
ritmál notast við kyrillíska stafrófið. í skólum í lýðveldinu 
Adygeu er allt kennt á adygeysku en ekki á rússnesku, þó 
rússneska sé annað tungumál í lýðveldinu og opinbert 
tungumál á Rússlandi. 

Tenglar 

■ Adygeyska álitsgerðin (á ensku) (http://www.ethn 

ologue.com/show_language. asp?code=ady) 


Adygeyska 

Adbl23Ö33 


Málsvæði 

Rússland 

Heimshluti 

Kákasus 

Fjöldi málhafa 300.000 

Ætt 

Kákasískt 


Norðurkákasískt 

adygeyska 

Skrifletur 

Kýrillískt stafróf 


Opinber staða 

Opinbert 

tungumál 

Adygea 


Tungumálakóðar 

ISO 639-1 

ady 

ISO 639-2 

ady 

SIL 

ADY 


ATH: Þessi grein gæti innihaldið hljóðfræðitákn úr 
alþjóðlega hljóðstafrófinu í Unicode. 


Kákasísk tungumál 

Abasínska | Abkasíska | Adygeyska | Avarska | Lak | Téténska 


Sótt frá „https://is.wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Adygeyska&oldid=1376997“ 


Þessari síðu var síðast breytt 8. mars 2013, klukkan 17:54. 

Textinn er gefinn út samkvæmt Creative Commons Tilvísun-DeilaEins leyfi. Sjá nánar í notkunarskilmálum. 





























